FRETTABLADID 

38. TOLUBLAO 18. ARGANGUR — MEST LESNA DAGBLAD A ISLANDI — FOSTUDAGUR 16. FEBRUAR 2018 



Vistin 1 husdyragardinum hefur gert haferninum gott sem Snorri Rafnsson, betur J>ekkur undir nafninu Vargurinn a samfelagsmidlinum Snapchat, fang- 
adi skammt fra Olafsvlkl lok november. Orninn hefur greinilega tekid gledi slna a ny og a J)vl ad sleppa honum a naestu dogum. frettabladid/anton brink 


Radherrann sker ur um fridun 
jardar adstodarmanns sins 


Umhverfisstofn un hefur sent Gudmundi Inga Gudbrandssyni umhverfisradherra fridun jardarinnar Hola i 
Oxnadal til stadfestingar. Eigandi jardarinnar er adstodarmadur hans, Sif Konradsdottir. Sif hefur verid nokk- 
ud til umfjdllunar i fjolmidlum en hun did ad greida skjolstaedingi baetur i stdrfum sinum sem logmadur. 


STJORNSYSLA Fridun jardarinnar 
Hola l Oxnadal hefur verid send 
fra Umhverfisstofnun til Gud- 
mundar Inga Gudbrandssonar, 
umhverfis- og audlindaradherra 
til stadfestingar. Sif Konradsdottir, 
adstodarmadur radherrans, a per- 
sonulegra hagsmuna ad gaeta i 
malinu. Radherrann vill ekki svara 
f>vi hvort hann se haefur til ad taka 
akvordunina. 

Sif og eiginmadur hennar Olafur 
Valsson eiga jordina Hola i Oxnadal. 


bau hafa farid fram a J>ad ad jordin 
verdi fridlyst og er fridlysingin nu a 
bordi radherrans. 

Saman hafa hjonin barist gegn 
lagningu Blondulinu 3 sem a ad 
fara yfir jordina og hafa kaert og gert 
athugasemdir vid lagningu linunnar 
alltfraarinu2013. 

Fyrir liggur ad Landsnet hefur 
fra arinu 2008 haft J>ad a teikni- 
bordinu ad leggja Blondulinu 3, fra 
Blondu til Akureyrar, til ad styrkja 
flutningskerfi raforku a svaedinu. Ad 



Gudmundur Ingi 
Gudbrandsson 


mati Landsnets er gamla byggda- 
linan ekki naegilega sterk og oflug 
og styrkja fiurfi byggdalinuna ser- 
staklega a jSessu svaedi. 

„betta mal hefur ekki verid tekid 


fyrir eftir ad eg kom inn i radu- 
neytid. Eg hef ekki farid yfir f>ad en 
i svona malum er hvert og eitt mal 
metid. Ef einhverjar likur eru a van- 
haefi eda astaeda ]}ykir til ad skoda 
vanhaefi f>a mun stjornsyslan fara 
yfir J)ad,“ segir Gudmundur Ingi, i 
samtali vid bladid. 

bar sem malid er komid inn a 
bord radherra j^arf Gudmundur Ingi 
ad taka afstodu til J)ess hvort hann 
slcrifi upp a fridlysingu lands 1 eigu 
adstodarmanns sins. - sa / sja sidu 6 


Frettabladid i dag 


SKODUN Bergur Ebbi skrifar um 
folk. Allt litrof mannkynsins 
sem honum reynist oft erfitt ad 
na utan um. 13 


MENNING Leikreglur, syning a 
verkum finnsku listakonunnar 
Elinu Brotherus, verdur opnud i 
Listasafni Islands i kvold. 24 


li'fid Vidar Reynisson fordar 
kartoflum fra \>vi ad lenda l 
ruslatunnunni. 30 

PLUS 2 SERBLOD 
• FOLK • HJARTAD PITT 

*Samkvaemt prentmidlakonnun Gallup april-juni 2015 


Oeining um 
hvort hekka 
eigi laun 


kjaramal Starfshopur um malefni 
kjararads skiladi af ser skyrslu i gaer 
J>ar sem medal annars kom fram ad 
hopurinn teldi ekki ad laekka aetti 
laun J)eirra sem heyra undir kjara- 
rad. bess i stad var bent a ad ef laun 
verdi obreytt til arsloka 2018 myndi 
kjararadshopurinn ad medaltali hafa 
tekid haekkunum i samraemi vid 
almenna launafiroun. bessu var full- 
trui ASf osammala og vildi ad launin 
yrdu lsekkud, J>6 ekki afturvirkt. 

„Vid toldum ad f>ad aetti ad ganga 
lengra til ad freista Ipess ad na fridi 
a vinnumarlcadi/' segir Gylfi Arn- 
bjornsson, forseti ASI. Hann baetir 
t>vi vid ad sambandid telji ekkert 
lcoma i veg fyrir ad radast i „slika 
leidrettingu. Enda liggur fyrir ad 
lcjararad hafi farid svolitid nt fyrir 
sitt valdsvid/' 

Katrin Jakobsdottir forsaetisrad- 
herra segir ad meirihluti starfshops- 
ins hafi faert fyrir J)vi agaetis rok hvers 
vegna laekkun var eldd talin heppileg. 
ba segir hun ad f>ad hljoti ad teljast 
gott og jakvaett innlegg i komandi 
kjaravidraedur ad hopurinn hafi verid 
sammala um breytingar a fyrirkomu- 
laginu svo laun embaettismanna 
verdi akvordud med gegnsaerri haetti. 

„Stora malid er, held eg, ad J)arna 
verdi kominn akvedinn nullpunktur. 
bad verdi byggt upp framtidarfyrir- 
lcomulag um Ipe ssi mal j^annig ad 
l>ad verdi haegt ad skapa 
aukna satt um f>ad 
hvernig vid skipu- 
leggjum okkar vinnu- 
markad." 

Noklcur olga er 
nu a vinnumarkadi 
og segir fram- 
kvaemdastjori 
SA vid Fretta¬ 
bladid l dag 
mikilvaegt ad 
syna ro og yfir- 
vegun. 

- bea / sja sidu 4 



Meistaramanudur Islandsbanka 


Leggdu fyrir eins og meistari 


islandsbanki.is/meistari 






















